Post Brenhinol 





Royal Mail” 


Mae'r Post Brenhinol, y Groesffurf a'r lliw coch yn nodau masnachu cofrestredig i Grŵp y Post Brenhinol Cyf, Grŵp y Post Brenhinol Cyf, 
cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr, rhif 4138203, swyddfa gofrestredig: 100 Victoria Embankment London EC4Y 0HG. © Hawlfraint Grŵp y 
Post Brenhinol Cyf 2019. 


Telerau ac Amodau ar gyfer Gwasanaeth Ailgyfeirio 


Defnyddwyr a Gwasanaeth Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau 
Arbennig y Post Brenhinol 





PWYSIG 


Mae'r Telerau ac Amodau hyn, ynghyd â'r ffurflen gais berthnasolar gyfer Ailgyfeirio, yn llywodraethu ein Gwasanaeth 
Ailgyfeirio Defnyddwyr a'n Gwasanaeth Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig. 


Darllenwch y Telerau ac Amodau hyn yn ofalus cyn gwneud cais am unrhyw un o'r gwasnaethau Ailgyfeirio hyn. Os nad 
ydych yn deallunrhyw bwynt, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 
03457 777 888. 


Tynnir eich sylw at gymalau 10, 11, 12 a 20 o'r Telerau ac Amodau hyn, sydd yn nodi terfynau'r gwasanaeth Ailgyfeirio, eich 
atebolrwydd chi a'n hatebolrwydd nimewn cysylltiad â'n Gwasanaeth Ailgyfeirio ar gyfer Defnyddwyr a'n Gwasanaeth 
Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig ; a'r ffordd yr ydym yn defnyddio data personol a gelir yn eich cais. 


Os ydych yn gwneud cais am wasanaeth Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig, tynnir eich sylw at gymal 4 o'r Telerau 
ac Amodau hyn. 


Nid yw'r amserau dosbarthu wedi eu gwarantu gyda'n Gwasanaeth Ailgyfeirio ar gyfer Defnyddwyr na'n Gwasanaeth 
Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig. Mae hyn yn cynnwys unrhyw eitemau a anfonir trwy Special Delivery y Post 
Brenhinol. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol. 


Diffiniadau 


Mae'r geiriau a ddiffinnir ar y ffurflen hon, a'r 
rheiny a nodir isod, yn berthnasol i'r Telerau ac 
Amodau hyn (telerau) oni bai bod y cyd-destun 
yn gofyn fel arall: 


Mae personau ychwanegol yn golygu'r 

bobl ar wahân i'r prif ymgeisydd y mae'r prif 
ymgeisydd yn gwneud cais i'w post gael ei 
ailgyfeirio; 

Mae cytundeb yn golygu cytundeb ar delerau'r 
ffurflen a'r telerau hyn; 


Mae cais yn golygu'r cais awnaed am 
wasanaeth Ailgyfeirio; 


Mae ffurflen yn golygu'r ffurflen berthnasol ar 
gyfer gwneud cais am wasanaeth Ailgyfeirio, 
naill ai ar bapur neu ar gael ar-lein; 

Mae cyfeiriad newydd yn golygu'r cyfeiriad y 
dylid ailgyfeirio'r postiddo, fely nodir yn y cais; 
Mae'r hen gyfeiriad yn golygu'r cyfeiriad yn 

y Deyrnas Unedig y dylid ailgyfeirio post oddi 
yno, fel y nodir yn y cais; 

Mae Ailgyfeirio yn golygu ein gwasanaeth 

a ddisgrifir yn y telerau hyn lle caiff post ei 
ailgyfeirio o un cyfeiriadi gyfeiriad arall; 

Mae Tymor Ailgyfeirio yn golygu'r amser y 
gofynnir ini ddarparu gwasanaeth Ailgyfeirio; 
Mae Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau 
Arbennig yn golygu Ailgyfeirio yn dilyn cais a 
wneir yn unrhyw un o'r amgylchiadau a nodir 


yng nghymal 4; 

Mae Ailgyfeirio ar gyfer Defnyddwyr yn 
golygu Ailgyfeirio nad yw'n wasanaeth 
Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig; 


Mae ni ac ein yn golygu Grŵp y Post Brenhinol 
Cyfyngedig, cwmni wedi ei gofrestru yng 
Nghymru a Lloegr (rhif cwmni: 4138203) y 
mae ei swyddfa gofrestredig yn 100 Victoria 
Embankment, London EC4Y 0HG; rhif 
cofrestru TAW Grŵp y Post Brenhinol yw 
GB243170002; 


Mae diwrnod gwaith yn golygu unrhyw 
ddiwrnod ar wahân i ddydd Sadwrn neu 

dydd Sul neu unrhyw ŵyl y banc neu wyliau 
cenedlaethol arallmewn unrhywran o'r 
Deyrnas Unedig; ac 

Mae chi ac eich yn golygu (i) mewn perthynas 
ag Ailgyfeirio ar gyfer Defnyddiwr, y person 
sydd yn llofnodi'r ffurflen bapur neu, os gwneir 
y cais ar-lein neu dros y ffôn, y person sydd 
yn gwneud y cais; a (ii)mewn perthynas ag 
Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig, y 
person sy'n llofnodi'r ffurflen. 


Ein cytundeb gyda chi 

Mae ein cytundeb gyda chi yn unig ac mae'n 

rhaidichi: 

2.11. gydymffurfio â phob un o'r 
darpariaethau yn y cytundeb; 

2.1.2 cydweithredu â ni ym mhob mater yn 


22 


23 


2.4 


3.2 


ymwneud â'r gwasanaeth Ailgyfeirio 
y byddwn yn ei ddarparu ar eich cyfer 
chi;a 
2.1.3. rhoiini, cyn gynted â phosibl, unrhyw 
wybodaeth ychwanegol a diweddar y 
gallwn, yn rhesymol, fod ei hangen. 
Os ydych yn gwneud cais i ailgyfeirio post 
unrhyw berson ar wahân i chi eich hun, mae'n 
rhaid i chi sicrhau bod gennych ganiatâd y 
person arall i wneud hynny neu fod gennych 
awdurdod i wneud cais i gael eu post wedi ei 
ailgyfeirio (yn cynnwys os yw'r person arall 
o dan 16 oed ac mai chiyw'r gwarcheidwad). 
Trwy wneud cais rydych yn cadarnhau bod 
gennych y caniatâd hwn gan bob person arall yr 
ydych yn gwneud cais i ailgyfeirio eu postneu 
fod gennych awdurdod i wneud cais i ailgyfeirio 
eu post, a'ch bod chi a lle y bo'n briodol, y 
personau yr ydych yn ailgyfeirio post ar eu 
cyfer, yn deall sut y gallwn ddefnyddio eich data 
chianhw fely disgrifir yng nghymal 20. 
Daw pob cytundeb i rym o'r adeg y byddwn yn 
derbyn y cais perthnasol ac wedi derbyn taliad 
ar gyfer y gwasanaeth Ailgyfeirio. Byddwn 
yn derbyn y cais pan fyddwn yn anfon llythyr 
cadarnhau. 


Daw pob cytundeb i ben ar y dyddiad pan fydd 
y gwasanaeth Ailgyfeirio perthnasolyn dod 

i ben, fely nodir yn y cais am y gwasanaeth 
Ailgyfeirio hwnnw, neu pan fyddwn yn eich 
hysbysu bod y gwasanaeth Ailgyfeirio wedi 
cael ei ganslo neu wedi cael ei derfynu 
gennym ni yn unol â chymal 15. 


Y cais 


Ni fyddwn yn sefydlu gwasanaeth Ailgyfeirio 
oni bai ein bod yn fodlon ynghylch eich 
hunaniaeth a'ch awdurdod i wneud cais. Mae 
rhestr o'r eitemau y byddwn yn eu derbyn fel 
tystiolaeth o hyn wedi eu rhestru ar y ffurflen 
gais acyn www. royalmail. com/redirection. 
Oni nodir fel arall, mae'n rhaid rhoi tystiolaeth 
o hunaniaeth ar eich cyfer chi ac unrhyw 
berson arall a nodir ar y cais sydd â chyfenw 
gwahanol i'ch un chi. 


Gallwch ond wneud cais am wasanaeth 
Ailgyfeirio (neu ymestyn gwasanaeth 
Ailgyfeirio) os ydych yn 18 oed neu'n hŷn. 
Mae'n rhaid eich bod chi (ac unrhyw un arall 
a nodir ar y cais sydd â chyfenw gwahanol 
i'ch un chi) wedi preswylio yn yr hen gyfeiriad 
yn ystod y 6 mis cyn dyddiad eich cais. Mae 
gwneud cais twyllodrus am wasanaeth 
Ailgyfeirio heb awdurdod cywir yn drosedd a 
allai arwain at erlyniad. 


: 34 


i 35 


i 36 


i 87 


Gallwn wrthod cais os oes gennym reswm 


: dros wneud hynny. Mae'r rhesymau dros wrthod 
: cais yn cynnwys: 


3.3.1 methu darparu'r dogfennau sy'n 
ofynnol gennymni i ddilysu eich 
hunaniaeth a'ch cyfeiriad, neu 
hunaniaeth neu gyfeiriad unrhyw 
berson perthnasol arall; 


3.3.2 mae gennym reswm i gredu nad yw'r 
dogfennau yr ydych wedi eu rhoiini yn 
ddilys; 

3.3.3. rydym yn credu nad ydych chi neu 
unrhyw berson perthnasol arall yn 
preswylio yn yr hen gyfeiriad 

3.3.4. mae gennym amheuaeth nad yw 
unrhyw berson perthnasolarall 
wedirhoi eu caniatâd i'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio neu nad oes gennych yr 
awdurdod i wneud y cais ar eu rhan; neu 


3.3.5 byddai'n anymarferol gweithredu'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio. 


Os byddwn yn dewis peidio derbyn cais, neu os 
nad ydym yn gallu gweithredu'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio, byddwn yn rhoi gwybod i chi yn 
ysgrifenedig ac yn ad-dalu unrhyw daliadau yr 
ydym wedi eu derbyn. 


Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym ar unwaith 
os yw unrhyw wybodaeth yr ydych wedi ei 
rhoii ni yn eich cais yn newid. 

Os ydym wedi derbyn unrhyw wrthwynebiad 
i'ch cais, hyd yn oed os yw hynny ar ôl i ni 
dderbyn eich cais, mae dyletswydd arnom i 
ymchwilio i'r mater er mwyn diogelu'r rheiny 
a enwir ynddo a phreswylwyr y cyfeiriad sydd 
wedi ei effeithio. Tra bod ymchwiliadau'n cael 
eu cynnal, gall post yr ydych wedi gwneud 
cais i'w ailgyfeirio gael ei gadw am hyd at 

10 diwrnod gwaith nes bod yr ymchwiliadau 
wedi eu cwblhau. Gallwn ofyni chi ddarparu 
dogfennau gwreiddiol er mwyn profi eich 

bod chi, neu bobl eraill y mae'r post yr ydych 
wedi gwneud cais i'w ailgfeirio, yn byw yn 

yr hen gyfeiriad. Os na allwch wneud hyn, 
gallwn ganslo, neu wrthod dechrau, eich 
gwasanaeth Ailgyfeirio. 


Os oes unrhyw wrthwynebiad yn ymwneud 
ag anghydfod ynghylch pwy sydd â hawl 

i wneud cais am wasanaeth Ailgyfeirio, 
byddwn yn cadw post o'r adeg y byddwn yn 
derbyn gwrthwynebiad am hyd at 10 diwrnod 
gwaith i alluogi'r partïon yn yr anghydfod i 
ddatrys y mater a chael gorchymyn Llys sydd 
yn cadarnhau'r person sydd â hawl i wneud y 
cais. Os na ellir cael datrysiad yn y 10 diwrnod 
gwaith, gallwn ganslo, neu wrthod dechrau'r 


3.8 


39 


4.1 


4.2 


4.3 


gwasanaeth Ailgyfeirio, neu ddileu’r bobl : 44 
berthnasol oddi arno, ac os felly bydd y post yn 
cael ei ddosbarthu yn unol â'r cyfeiriad arno. 


Os byddwn yn derbyn gwybodaeth yn 
ymwneud â chamddefnyddio'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio, neu weithgaredd twyllodrus, gan 
yr heddlu neu gyrff swyddogol eraill, gallwn 
ganslo, neu wrthod dechrau'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio. 

Nid oes rhaid i ni ddarparu'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio os ydym o'r farn nad yw'n ddiogel 
neu'n rhesymoli chi ddisgwylini wneud hynny. 


Ceisiadau mewn amgylchiadau 
arbennig 


Byddwn ond yn derbyn cais yn ymwneud â 
phost wedi ei gyfeirio at berson ymadawedig 
os yw'r cais ar gyfer Ailgyfeirio mewn 
Amgylchiadau Arbennig ac wedi ei wneud gan 
(yn nhrefn blaenoriaeth: 


4.1.1. yperson sydd â'r Grant Profiant yn 
ymwneud â'r person ymadawedig; 


4.1.2 ypersonsyddâ'rLlythyrauGweinyddu : 
ynymwneud â'r person ymadawedig; : 4 

4.1.3 sgutor a enwir yn ewyllys y person : 
ymadawedig; neu 

4.1.4 deiliad copi ardystiedig o dystysgrif : 
geni y person ymadawedig. 47 

Os yw person (y rhoddwr) wedi rhoi 

Atwrneiaeth i berson arall (y twrnai), byddwn 

ond yn derbyn cais yn ymwneud â phost y 

rhoddwr gan y rhoddwr ei hun, neu'r twrnai, 

a bydd ein cytundeb gyda'r person sy'n 

llofnodi'r ffurflen. os yw'r cais gan y twrnai, : 

mae'n rhaid iddi fod ar gyfer Ailgyfeirio mewn  : 5 

Amgylchiadau Arbennig.. i51 


Mae'n rhaid gwneud ceisiadauar gyfer 

Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig 

gan ddefnyddio ein ffurflen Ailgyfeirio 

mewn Amgylchiadau Arbennig ynghyd â'r 

dystiolaeth hunaniaeth ganlynol: 

4.31 argyferypersonybyddeupostyncael : 
i ailgyfeirio, naill ai: : 52 
(a) yn achos person ymadawedig, y 
dystysgrif wreiddiol neu gopi swyddfa 
o'u marwolaeth; neu 


ì 45 


(b) yn achos rhoddwr Atwrneiaeth, 
ac os yw'r cais yn cael ei wneud 
gan eu twrnai, copi ardystiedig o'r 
Atwrneiaeth honno. 

4.3.2 ichi(osydychyngwneudcaisi 
ailgyfeirio post person arall), y 
dystiolaeth arestrir ar y ffurflen. 


Mae'n bosibl cynnwys pobl eraill ar y cais 
ar gyfer Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau 
Arbennig, cyhyd â bod: 
4.4.1 euhen gyfeiriad a'r cyfeiriad newydd 
yr un peth ag un y person ymae 
eu manylion wedi ei nodi yn adran 
2 o'r ffurflen Ailgyfeirio mewn 
Amgylchiadau Arbennig; ac 


4.4.2 rydymyn cael yr un dystiolaeth 
hunaniaeth ar gyfer y bobl hynny ag 
y byddem petaent wedi gwneud cais 
am wasanaeth Ailgyfeirio ar gyfer 
Defnyddwyr. Ar gyfer bob un o'r 
personau eraill hynny sydd wedi eu 
nodi yn adran 2 o'r ffurflen Ailgyfeirio 
mewn Amgylchiadau Arbennig, bydd 
angen talu ffi ychwanegol. 


Gallwn dderbyn cais yn ymwneud â phost 
wedi ei gyfeirio at berson sydd yn fethdalwr a 
wnaed gan yr Ymddiriedolwr penodedig mewn 
Methdaliad a/neu y Derbynnydd Swyddogol 
cyhyd â'n bod yn cael cadarnhad o'r penodiad 
ac unrhyw wybodaeth ategol y byddwn yn 
gofyn amdani. 


Byddwn yn sefydlu ac yn darparu gwasanaeth 
Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig os 
yw gorchymyn Llys yn ei wneud yn ofynnolini 
wneud hynny. 

Gallwn sefydlu a darparu gwasanaeth 
Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig 
mewn sefyllfaoedd cyfyngedig eraill (e.e. 
pan fydd rhywun wedi cael dirprwyaeth). 
Ffoniwch ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid 
ar 03457 777 888 i ganfod mwy. 


Taliad 


Rydych yn cytuno i dalu ein taliadau 
presennol ar gyfer y gwasanaeth Ailgyfeirio 
acunrhyw estyniadiddo. Mae'r taliadau 
presennol ar gael yn www. royalmail. 
com/redirection neu ar gais gan ein Tîm 
Gwasanaethau Cwsmeriaid. Lle y bo'n 
berthnasol mae'r taliadau'n cynnwys TAW. 


Felrhan o'n mesurau diogelwch, pan fyddwch 
yn talu am y gwasanaeth Ailgyfeirio dros y 

ffon, mae'n rhaid i'r Cerdyn Credydneu Ddebyd 

a ddefnyddir fod wedi ei gofrestru yn yr hen 
gyfeiriad, neu i berson neu gyfeiriad arallyn unol 
a'n cais. Nidyw'r cyfyngiadhwn yn berthnasol 
mewn perthynas ag unrhyw estyniad i'r tymor 
Ailgyfeirio. Os byddwch yn talu am wasanaeth 
Ailgyfeirio newydd ar-lein, gally cerdyn 

Credyd neu Ddebyd fod wedi ei gofrestru yn yr 
hen gyfeiriad neu'r cyfeiriad newydd. Gwneir 
unrhyw ad-daliad i'r cerdyn Credyd neu Ddebyd a 


6.2 


6.3 


6.4 


71 


72 


7.3 


8.2 


8.3 


ddefnyddiwydiwneudtaliad. 


Ceisiadau ar-lein 


Mae'r ffurflen ar-lein ar gael i'w llenwi yn: 
www.royalmail.com (y Wefan). Gweithredir y 
Wefan gennym ni. 


Mae'r camau y mae angeni chi eu cymrydi 
gyflwyno cais gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein 
ar gaelyn www.royalmail.com/redirection 


Ar oli chi gyflwyno'r ffurflen ar-lein, byddwch 
yn derbyn e-bost gennym yn cydnabod ein bod 
wedi derbyn eich cais. 


Byddwn hefyd yn cadarnhau ein cydnabyddiaeth 
o'r ffurflen ar-lein trwy anfon hysbysiad 
cadarnhau atoch yn unol a chymal 6.1. 


Ni fyddwn yn ffeilio copi o'r cytundeb rhyngomni. 


Cadarnhau'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio 


Wrth dderbyn cais, byddwn yn anfon llythyr 
i'r hen gyfeiriad, wedi ei gyfeirio atoch chi, 

yn cydnabod ein bod wedi derbyn y cais 
(hysbysiad cadarnhau ). Os byddwch yn 
gwneud cais ar-lein byddwch yn cael ebost yn 
cadarnhau. 


Os ydych chi (neu unrhyw berson perthnasol) 
eisoes wedi symud o'r hen gyfeiriad neu os 
nad ydych yno bellach, neu os ydych wedi 
gwneud cais i wasananeth Ailgyfeirio ddod 

i rym o fewn 5 diwrnod gwaith o ddyddiad y 
cais, byddwn yn anfon yr hysbysiad cadarnhau 
atoch i'r cyfeiriad newydd. 


Fel mesur diogelwch, byddwn hefyd yn 
anfon llythyr i'r hen gyfeiriad i hysbysu'r 
“Meddiannydd” ynghylch y gwasanaeth 
Ailgyfeirio. 


Hyd y tymor Ailgyfeirio 


Yn amodol ar yr hawliau i ganslo a dod a'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio i ben yng nghymalau 
13 a 15, bydd y gwasanaeth Ailgyfeirio yn 
dechrau ar y diweddara o'r canlynol: 


8.1.1. 5 diwrnod gwaith o'r dyddiad y byddwn 
yn derbyn y cais (oni bai ein bod yn 
cytuno fel arall); a 

8.1.2 y dyddiad a nodwyd yny cais. 


Byddwn yn rhoi'r gorau i ddarparu'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio ar ddiwedd y tymor a 
nodwyd yn yr hysbysiad cadarnhau ac yna'n 
dosbarthu'r holl bost yn unol â'r cyfeiriad. 
Uchafswm y tymor Ailgyfeirio yw pedair 
blynedd, yn cynnwys unrhyw estyniadau. 
Caiff hyn ei leihau i 6 mis ar gyfer gwasanaeth 


: 9.2 


i 9.3 


20 


10.1 


Ailgyfeirio o Flwch SP. 


Estyniadau i'r tymor Ailgyfeirio 


Os bydd angen i'r gwasanaeth Ailgyfeirio gael 
ei ddarparu am fwy na'r cyfnod a nodwyd 

ar y cais, dylech wneud cais i'w ymestyn 
ar-lein (yn www.royalmail.com/renewal), 
drwy'r post neu dros y ffon (trwy ffonio ein 
Tim Gwasanaethau Cwsmeriaid). Mae'n 

rhaid i ni dderbyn eich cais i ymestyn o leiaf 5 
diwrnod gwaith cyn diwedd y tymor Ailgyfeirio 
presennol er mwyn sicrhau gwasanaeth 
di-dor. Ni ellir adnewyddu yn Swyddfa'r Post?. 
Gellir ymestyn gwasanaethau Ailgyfeirio hyd 
at yr uchafswm o bedair blynedd. 


Ni allwch ymestyn gwasanaeth Ailgyfeirio 
mwy na 6 mis ar ol iddo ddodi ben. Bydd 
angen i chi lenwi cais newydd os bydd hyn yn 
digwydd. 

Codir talam ymestyn hyd y gwasanaeth 
Ailgyfeirio. Mae'r taliadau yn amrywio. 
Mae'r prisiau cyfredol ar gael gan ein tim 
Gwasanaeth Cwsmeriaid, canghennau 
Swyddfa'r Post? ac yn yn www.royalmail. 
com/redirection Byddwn yn cadarnhau'r pris 
pan fyddwch yn gwneud cais iymestyn. 


Cyfyngiadau ar y gwasanaeth 
Ailgyfeirio ac amserau dosbarthu 


Nid yw'r gwasanaeth Ailgyfeirio ar gael o dan 
yr amgylchiadau canlynol: 


10.1.1. os yw'r hen gyfeiriad y tu allan i'r 
Deyrnas Unedig. 


10.1.2 os yw'r hen gyfeiriad yn gyfeiriad 
Swyddfa'r Post Lluoedd Prydain* (ond 
gallwch wneud cais os yw'r cyfeiriad 
newydd yn gyfeiriad Swyddfa'r Post 
Lluoedd Prydain$). 


10.1.3. osyw'r hen gyfeiriad yn gyfeiriad 
amlddeiliadaeth nad yw wedi eiraddio 
arwahan at ddibenion y dreth gyngor 
ac os nad oes ganddo fan dosbarthu 
unigryw (yn cynnwys tai preswyl, 
neuaddau preswyl prifysgolion, cartrefi 
nyrsio, meysydd carafanau, ysbytai, 
blychau post a gwestai). 

10.1.4. os yw'r hen gyfeiriad yn gyfeiriad Post 
Restante, neu os yw'r cyfeiriadnewydd 
(i) yn gyfeiriad Post Restante y tu allan 
i'r Deyrnas Unedig neu (ii) yn swyddfa 
ddosbarthu y Post Brenhinol neu yn 
Swyddfa'r Post?. 


10.1.5. os yw'r hen gyfeiriad yn gyfeiriad 
busnes. 


10.2 


10.3 


10.4 


10.5 


10.6 


10.7 


Dim ond o un hen gyfeiriad iun cyfeiriad 
newydd y gellir darparu gwasanaethau 
Ailgyfeirio. 

Rydych yn derbyn y gally gwasanaeth 
Ailgyfeirio effeithio ar amserau dosbarthu. 
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddosbarthu 
post wedi ei ailgyfeirio yn unol a'n graddfeydd 
amser arferol ond niwarentir hyn a gall fod 
oedi. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw oedi 
rhesymol wrth ailddosbarthu post wedi ei 
ailgyfeirio. 

Nid yw dyddiadau dosbarthu wedi eu gwarantu, 
fely rheiny a geir yn unol a gwasanaeth Special 
Delivery y Post Brenhinol, yn berthnasoli 

bost wedi ei ailgyfeirio. Bydd eitemau Special 
Delivery a Signed For y Post Brenhinol angen 
llofnod wrth ddosbarthu o hyd. 


Gellir ond ailgyfeirio post wedi ei gyfeirio at 
fwy nag un person (er enghraifft, post wedi ei 
gyfeirio at Mr a Mrs Smith) os oes gwasanaeth 
Ailgyfeirio wedi ei sefydlu ar gyfer y ddau enw 
ac yn ailgyfeirio i'r un cyfeiriad newydd. Os nad 
oes gwasanaeth Ailgyfeirio o'r fath, byddwn 
yn dosbarthu post wedi ei gyfeirio atfwynag 
un person yn unol a'r cyfeiriad. 


Ni allwn ailgyfeirio eitemau Special Delivery, 
Parseli, Trackedneu Signed For y Post Brenhinol 
i gyfeiriadua ytu allan i'r Deyrnas Unedig. 

Ni fyddwn yn ailgyfeirio: 

10.7.1. eitemau sy'n cael eu cludo gyda'n 
gwasanaeth Tracked High Volume 
sydd wedi eu nodi yn Nwyddau wedi eu 
Cyfyngu. Ni allwn ailgyfeirio y tu allan 
i'r Deyrnas Unedig unrhyw eitem dros 
25mm mewn trwch, neu 100g mewn 
pwysau, sy'n ymddangos ei fod yn 
cynnwys nwyddau. Gellir ailgyfeirio 
eitemau islaw'r trwch a'r pwysau 
hyn, ac eitemau sydd yn amlwg ond 
yn cynnwys papur wedi ei argraffu, 
dramor. Mae'r cyfyngiadau hyn yn 
bodoli oherwydd: 

(a) mae angen datganiad tollau CN22 
neu CN23, y mae'n rhaid iddynt gael eu 
llenwi a'u llofnodi gan yr anfonwr (nid 
ni) ar adeg eu postio; 

(b) mae gan bob gwlad, yn yr UE neu 
ytu allan i'r UE, restrau penodol o 
waharddiadau a chyfyngiadau yn 
nodi'r hyn y gellir acna ellir eu hanfon 
i'r gwledydd hynny, felly ni allwn 
Ailgyfeirio eitemau dramor os nad ydym 
yn gwybod beth yw eu cynnwys; ac 

(c) Mae cyfyngiadau rhyngwladol ar 
faint eitemau yn wahanol i'r rheiny 


11 


10.8 


10.9 


a ganiateir yn ein gwasanaethau 
domestig ni. 


Bydd unrhyw eitemau a anfonir i'r hen gyfeiriad 
gan ddefnyddio unrhyw un o'r gwasanaethau 
anodiryng nghymal 10.6neu 10.7 trabod 
gwasanaeth Ailgyfeirio wedi cael ei sefydlu 

yn cael eu dychwelyd at yr anfonwr (os yw 
cyfeiriad yr anfonwr yn bresennol). Os ydych 
chi (neu unrhyw berson perthnasol) yn disgwyl 
i eitemau gael eu hanfon i'r hen gyfeiriad gan 
ddefnyddio un o'r gwasanaethau hyn dylech 
chi (neu nhw) ddweud wrth yr anfonwr i 
ddefnyddio'r cyfeiriad newydd, ac rydych yn 
cytuno i roi gwybod hyn i'r personau eraill. 
Byddwn ond yn ailgyfeirio eitemau a anfonir 
gan ddefnyddio ein gwasanaethau postni (heb 
gynnwys Parcelforce Worldwide at y dibenion 
hyn). 


10.10 Mae cyfreithiau sy'n ein hatalnirhag 


10.11 


11.1 


11.2 


ailgyfeirio rhai eitemau. Mae cyfreithiau hefyd 
syddyn gofyn i ni ddychwelyd rhai eitemau 

at yr anfonwr a gall fod angen i ni hysbysu'r 
awdurdodau am hyn (er enghraifft, post 

gan adrannau'r llywodraeth yn ymwneud a 
budddaliadau). Hyd yn oed os ydym yn derbyn 
cais, ni fydd unrhyw eitemau o'r fath yn cael eu 
hailgyfeirio i'r cyfeiriadnewydd. 

Ni allwn ailgyfeirio eitemau wedi eu nodi yn 
Nwyddau Tracked a Ganiateir. 


Ein hatebolrwydd ni 


Byddwn ond yn darparu gwasanaeth 
Ailgyfeirio ar gyfer defnydd domestig a 
phreifat. Rydych yn cytuno peidio (a sicrhau 
nad yw'r personau perthnasol yn) defnyddio'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio at unrhyw ddiben 
masnachol neu fusnes, ac ni fyddwn yn 
gyfrifolam: 


11.1.1. unrhyw golli elw, colli busnes, amharu 
ar fusnes neu golli cyfle busnes; neu 


11.1.2 unrhyw golled neu niwed arall, ym mhob 
achos, syddyn digwydd yn sgil unrhyw 
ddefnydd o'r gwasanaeth Ailgyfeirio at 
ddibenion masnachol neu fusnes. 


Os nad ydym yn darparu'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio fel sy'n ofynnol gan y cytundeb 
hwn oherwydd ein hesgeulustod, ni yn torri'r 
cytundeb hwn neu am unrhyw reswm arall 

yr ydym yn gyfrifol amdano yn ôl y gyfraith 
(fel ein dyletswydd i ddarparu'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio gyda gofal a sgilrhesymol) byddwn 
yn ad-dali'r taliadau yr ydych wedi eu talu 

am y gwasanaeth Ailgyfeirio ar sail dyddiol 
pro rata ar gyfer bob diwrnod gwaith pan na 
wnaethom ddarparu'r gwasanaeth Ailgyfeirio 


11.3 


11.4 


11.5 


12 
12.1 


13 
13.1 


fel sy'n ofynnol yn ôl y cytundeb hwn, a dyna 
fydd ein hunig atebolrwyddichi (yn amodolar 
gymalau 11.4 a 11.5). 


Yn amodol ar gymal 11.4, ac 11.5 ni fydd y 
cyfanswm y byddwn yn atebol i'w dalu yn 
unol â chymal 11.2 , neu fel arall yn unol neu 
mewn cysylltiad â'n cytundeb, yn mynd y tu 
hwnt i'r taliadau a dalwyd am y gwasanaeth 
Ailgyfeirio. 

Nid ydym yn eithrio nac yn cyfyngu mewn 
unrhyw ffordd ein hatebolrwydd na ellir yn 
ôl y gyfraith gael ei eithrio neu ei gyfyngu, 
fel atebolrwydd am farwolaeth neu anaf 
personol a achosir gan ein hesgeulustod 
nac unrhyw atebolrwydd am dwyllneu 
gamgynrychiolaeth dwyllodrus. 


Nid oes unrhyw beth yn y cytundeb hwn 

yn effeithio ar eich hawliau statudol neu 
hawliau eraill yn unol â chynllun neu gontract 
ar gyfer cyflenwi eitem bost. Mae cludo 
parsel, llythyr neu unrhyw eitem arall yn 

unol â'n gwasanaethau post, sydd yn destun 
gwasanaeth Ailgyfeirio, wedi ei lywodraethu 
naill ai gan gynllun awnaed yn unol â Deddf 
Swyddfa'r Post 1969, Deddf Gwasanaethau 
Post 2000 neu gontract gyda ni, a iawndal 

am golled neu niwed i eitem o'r fath, neu os 
byddwn yn dosbarthu eitem yn hwyr, yn cael 
ei ddarparu gan y cynllun neu'r contract ac 
nid gan y cytundeb hwn. Gallwch ganfod mwy 
am y cynlluniau hyn yn www.royalmail.com/ 
termsandconditions Mae cyngor am eich 
hawliau cyfreithiol ar gael gan eich Swyddfa 
Cyngor ar Bopeth lleol neu swyddfa Safonau 
Masnachu. 


Eich atebolrwydd chi 


Mae'n rhaid i chi dalu i ni ein costau rhesymol 
a gronnwyd o ganlyniad i amddiffyn 

unrhyw weithredu gennym ni neu ar 

ein rhan gan unrhyw berson (neu ystâd 
unrhyw berson ymadawedig), llenad oedd 
gennych awdurdod i wneud cais ar ran 

neu yn ymwneud â'r person. Bydd costau 

o'r fath yn cynnwys ein costau cyfreithiol 
rhesymol a gronnwyd yn amddiffyn unrhyw 
weithredu, trafod unrhyw setliad acyntalui 
mewn unrhyw swm a ddyfarnwyd gan Lys o 
ganlyniad i weithredu gan berson o'r fath neu 
y cytunwyd yn rhesymol mewn setliad gyda 
person o'r fath. 


Canslo'r gwasanaeth Ailgyfeirio 


Gallwch ganslo'r gwasanaeth Ailgyfeirio ar 
unrhyw adeg cyn i'r gwasanaeth Ailgyfeirio 
ddechrau a byddwn yn ad-dalu'r taliadau a 


13.2 


13.3 


13.4 


13.5 


14.1 


dalwyd ar gyfer y gwasanaeth Ailgyfeirio. 
Mae'r hawl hwn i ganslo yn ychwanegol i, ac 
nid yw'n effeithio ar, eich hawliau statudol. 


Mae gennych hefyd hawl statudoli ganslo'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio o fewn 14 diwrnod 
calendr yn dechrau ar y diwrnod ar ôlini anfon 
llythyr cadarnhad (y “Cyfnod Canslo”). 


I ganslo'r gwasanaeth Ailgyfeirio mae'n rhaid i chi: 


13.3.1. anfon eich cais yn ysgrifenedig at: 
Cancel my Redirection, Royal Mail 
Redirection Centre, Trent House, Media 
Way, STOKE-ON-TRENT, ST1 5ST. 
Darperir Ffurflen Ganslo yn Atodiad 1; 


13.3.2 ffoniwch ni ar 03457 777888; neu 


13.3.3. os gwnaethoch gais ar-lein, ewch i 
Www.royalmail.com/contactus a 
llenwch y ffurflen briodol ar y we. 


At ddibenion diogelwch, mae'n rhaid 
i'ch cais i ganslo fod o'r un cyfrif ebost 
a'r un a ddefnyddiwyd i wneud y cais ac 
mae'n rhaidi chi roi eich enw llawn, 
eich dyddiad geni, a'r hen gyfeiriad a'r 
cyfeiriad newydd fel y maent ar y cais 

, acmae'n rhaid i'r cais i ganslo gael ei 
lofnodi gan yr un llofnod a roddwyd yn 
eich cais. Noder y gallai gymryd hyd at 
5 diwrnod gwaith o dderbyn eich cais 

i ganslo i'r gwasanaeth Ailgyfeirio i 
ddodiben. 


Os byddwch yn anfon eich cais i ganslo: 

13.4.1. o fewn y Cyfnod Canslo ac nad yw'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio wedi dechrau, 
byddwn yn ad-dalu'r taliadau a dalwyd 
am y gwasanaeth Ailgyfeirio yn llawn; 


13.4.2 yny Cyfnod Canslo ac, ar eich cais chi, 
mae'r gwasanaeth Ailgyfeirio wedi 
dechrau, byddwn yn ad-dalu'r taliadau 
a dalwyd am y gwasanaeth Ailgyfeirio 
llai £10 i dalu am ein costau sefydlu a 
chyflenwi'r gwasanaeth; neu 


13.4.3 ar ôl y Cyfnod Canslo ac, ar eich cais 
chi, mae'r gwasanaeth Ailgyfeirio wedi 
dechrau, ni fyddwn yn rhoi ad-daliad. 


13.4.4 Ar ôly Cyfnod Canslo os nad yw'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio wedi dechrau, 
byddwn yn ad-dalu'r taliadau a dalwyd ar 
gyfer y gwasanaeth Ailgyfeirio yn llawn. 


Byddwn yn rhoi ad-daliadau ofewn 14 
diwrnod yn dilyn derbyn eich caisi ganslo. 


| 14 Atal Gwasanaeth Ailgyfeirio Dros 


Dro 


Gallwn gytuno i ataly gwasanaeth Ailgyfeirio 


14.2 


15 
15.1 


15.2 


15.3 


15.4 


dros dro, cyhydâ'ch bod chi yn rhoi 5 
diwrnod gwaith o rybudd i ni a chyhyd â 
body gwasanaeth Ailgyfeirio ddim yn 

mynd i ddechrau yn y cyfnod hwnnw o 5 
diwrnod gwaith. Os byddwn yn cytuno i atal 
y gwasanaeth Ailgyfeirio dros dro, nifydd 
ytymor Ailgyfeirio yn dechrau tan bum 
diwrnod gwaith ar ôl i chi ddweud wrthym yn 
ysgrifenedig i'w ddechrau. 


Byddwn ond yn atal gwasanaeth Ailgyfeirio 
dros dro am hyd at 6 mis o'r dyddiad yr oedd 

y gwasanaeth Ailgyfeirio ifod dechrau. Os ar 
ddiwedd y cyfnod hwn mae'r prif ymgeisydd 
heb ein hysbysu ei fod ef neu hi yn dymuno i'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio ddechrau yn y cyfnod 
hwn, byddwn yn ad-dalu'r taliadau a dalwyd i 
ni ar gyfer y gwasanaeth Ailgyfeirio. Os wedi 
hynny y byddwch yn dymuno cael gwasanaeth 
Ailgyfeirio, bydd angen i chi lenwi cais newydd. 


Dod â'r cytundeb hwn i ben 


Gallwn ddod â'r cytundeb hwn i ben, neu roi'r 
gorau i ddarparu'r gwasanaeth Ailgyfeirio, 
trwy roi o leiaf 30 o ddiwrnodau o rybudd i'r 
prifymgeisydd trwy ysgrifennu i'r cyfeiriad 
newydd. Os byddwn yn gwneud hynny, 
byddwn yn rhoi ad-daliad pro rata o'r taliadau 
yr ydym wedi eu derbyn yn ymwneud â'r yfnod 
sydd heb ddodi ben o'r cyfnod Ailgyfeirio. 


Byddwn yn dod â'r cytundeb hwn i ben, acyn 
terfynu y gwasanaeth Ailgyfeirio ar unwaith os: 


15.2.1. rydym yn credu nad oes gennych 
hawl i'r gwasanaeth Ailgyfeirio neu 
awdurdod i wneud cais amdano; 


15.2.2 mae'r taliadau heb eu hanrhydeddu neu 
wedi eu gwrthod gan fancy talwr; neu 


15.2.3 mae'n ofynnolarnomniiwneud 
hynny o ganlyniad i orchymyn Llys 
neu unrhyw benderfyniad neu ofyniad 
cyfreithiol neu reoliadol arall. 


Gallwch chi neu ni ddod â'r cytundeb hwn i 
ben ar unwaith gan roi rhybudd i'r llall os nad 
yw'r llallyn cydymffurfio ag unrhyw un o'i 
gyfrifoldebau yn unol â'r cytundeb hwn ac: 


15.3.1. niallan wneud urhyw beth i unioni'r 
mater; neu 


15.3.2 gallant unioni'r mater, ond maent 
yn methu gwneud hynny o fewn 14 
diwrnod o'r cais. 


Os byddwch chi neu ni yn dod â'r cytundeb 
hwn i ben, byddwn ein dau yn cadw'r hawliau 
sydd gennym yn erbyn ein gilydd ac sydd 
eisoes wedi codi er gwaetha'r ffaith bod y 
cytundeb wedi dodi ben. 


15.5 


| 16 


16.1 


16.2 


|17 


17.1 


17.2 


Bydd unrhyw gymalau gyda'r bwriad penodol 
neu honiadol o barhau mewn grym ar ôl dod 
â'r cytundeb hwn i ben yn gwneud hynny. 

Heb gyfyngu ar y frawddeg flaenorol, bydd 
cymalau 1, 11, 12, 15.5, 19, 20a 22 yn goroesi 
acyn parhau i fod yn berthnasol er gwaetha'r 
ffaith fod y cytundeb hwn wedi dodi ben. 


Diwygio'r gwasanaeth Ailgyfeirio 


Dim ond chi all ddiwygio'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio cyhyd â'n bod yn derbyn hysbysiad 
ysgrifenedig o'r diwygiad dim hwyrach 

na 7 diwrnod gwaith cyn dechrau'r tymor 
Ailgyfeirio. Nid oes unrhyw ddiwygiad i'r hen 
gyfeiriad yn bosibl. Bydd angen gwasanaeth 
Ailgyfeirio arall ar hen gyfeiriad gwahanol. 


Oherwydd y cyfnod o amser sydd ei angen 
arnom i sefydlu'r gwasanaeth Ailgyfeirio, 
rydych yn cytuno bod gwneud cais am unrhyw 
ddiwygiad i'r gwasanaeth Ailgyfeirio yn ystod 
y 7 diwrnod gwaith cyn dechrau'r tymor 
Ailgyfeirio, neu unrhyw bryd wedi hynny, yn 
eiwneud yn ofynnoli ganslo'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio fydd yn cael ei brosesu yn unol 

â chymal 13. Yn yr amgylchiadau hyn bydd 
angen i chi wneud cais am wasanaeth 
Ailgyfeirio newydd a bydd yn ofynnol i chi dalu 
am y gwasanaeth Ailgyfeirio newydd. 


Newidiadau i'r cytundeb hwn 


Gallwn ddiwygio'r telerau hyn (yn cynnwys 
newidiadau i daliadau perthnasol) trwy roi 
o leiaf 30 o ddiwrnodau o rybuddi chi trwy 
gyhoeddi newidiadau o'r fath ar ein gwefan. 
(ac eithrio fel yr esbonnir yng nghymal 17.3). 
Byddwn ond yn gwneud newidiadau am y 
rhesymau isod: 


17.1.1. gwneudy telerau hyn yn gliriach ac yn 
fwy ffafriol i chi; 


17.1.2 adlewyrchu cynnydd neu ostyngiadau 
dilys yng nghost darparu'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio (ni fydd 
unrhyw gynnydd o'r fath yn cael ei 
weithredu'n adolygol); 

17.1.3. darparu ar gyfer cyflwyno systemau a 
gwasanaethau newydd a newidiadau 
mewn technoleg a chynnyrch; 

17.1.4. unioniunrhyw gamgymeriadau fydd 
yn cael eu canfod maes o law; neu 

17.1.5. adlewyrchu newidi gyfraith neu 
reoliad perthnasol. 

Os byddwn yn diwygio'r cytundeb hwn ac os 

nad ydych yn hapus gyda'r newidiadau hynny, 


17.3 


18 
18.1 


18.2 


18.3 


19 
19.1 


19.2 


19.3 


20 
20.1 


20.2 


gallwch ddod â'r cytundeb hwn i ben trwy 
ysgrifennu atom ni a byddwn yn rhoi ad-daliad 
pro atai chi o'r taliadau yr ydym wedi eu 
derbyn yn ymwneud â'r cyfnod sydd heb ddod 
i ben o'r tymor Ailgyfeirio. 

Gall unrhyw ddiwygiad sy'n cael eiwneud 

i adlewyrchu newid i gyfraith neu reoliad 
perthnasol ddod i rym ar unwaith neu fel arall 
fely byddwn yn nodi. 


Cwynion 


Os byddwch yn anfodlon gyda'r gwasanaeth 

a ddarperir gennym ni mae gennym broses 
gwyno fewnol. Mae manylion ein gweithdrefn 
gwyno ar gael yn www.royalmail.com 


Os nad ydych yn fodlon gyda'n hymateb terfynol 
i'ch cwyn, bydd eich achos yn cael ei ystyried 

yn un diddadrys. Yn yr amgylchiadau hyn, 
efallai y byddwch yn gallu mynd â'ch cwyn i'r 
Gwasanaeth Iawndal Post (POSTRS). Mae hwn 
yn gynllun Ombwdsmon annibynnolallanol. 


Rôl POSTRS yw datrys anghydfodau 
cwsmeriaid. Mae POSTRS yn darparu 
gwasanaeth am ddim ac rydym yn gaeth i'w 
canfyddiadau. Am fwy o wybodaeth ewch i 
wefan POSTRS's website www.cedr.com/ 
postrs 


Hysbysiadau 


Os yw'n ofynnoliroi hysbysiadauiniyn 
ysgrifenedig, mae'n rhaid i chi eu hanfon atom 
drwy'r post i Royal Mail Redirection Centre, 
Trent House, Media Way, STOKE-ON-TRENT, 
ST1 5ST. 


Byddwn yn gyffredinol yn cyfeirio unrhyw 
hysbysiadau atoch chi yn y cyfeiriad newydd, 
wedi eu nodi at eich sylw chi. Fodd bynnag, 
os oes gennym reswm i ystyried cyfeiriad 
neu berson aralli fod yn fwy priodol, rydym 
yn cadw'r hawl anfon unrhyw hysbysiad 
at y person hwnnw yn lle neu yn ogystal â'r 
cyfeiriadnewydd. 


Oni nodir fel arallyn y cytundeb hwn, byddwn yn 
dosbarthu unrhyw hysbysiad i fod wedi cael ei 
roi 2 ddiwrnod gwaith ar ôl y dyddiad y cafodd ei 
bostio yn gywir. 


Diogelu data a chyfrinachedd 


Mae'r cymal 20 hwn yn nodi'r ffyrdd y gallwn 
ddefnyddio gwybodaeth a geir yn y cais, 

yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â'r 
personau sydd wedi eu henwi ynddo. 

Am fwy o wybodaeth am y ffordd yr ydym 
yn defnyddio'r wybodaeth yn ymwneud â'r 


personau, ac am eich hawliau chi, gweler ein 
Polisi Preifatrwydd, sydd ar gael yn 
www.royalmail.com (neu, i gael copi papur, 
gweler y daflen sydd yn mynd gyda fersiwn 
papur y ffurflen hon). 


Darparu ein gwasanaeth Ailgyfeirio 
: 20.3 Byddwn yn defnyddio'r hollwybodaeth a geir 


yng nghais pob person ymae eu post yn cael 

ei ailgyfeirio er mwyn sefydlu a darparu'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio yr ydych yn gwneud cais 
amdano ac fel aralli gydymffurfio â'r telerau 
hyn. Oran gwybodaeth amdanoch chi, mae hyn 
yn angenrheidiol i ni gyflawni ein cytundeb; ac o 
ran gwybodaeth am y personau eraill yr ydych 
wedi gwneud cais i'w post gael ei ailgyfeirio, a 
chan ystyried y cadarnhad yr ydych yn ei roi i ni 
yn unol â chymal 2.2 o'r telerau hyn, mae o fudd 
dilys ini ddefnyddio'r wybodaeth honno yn y 
ffyrdd a ddisgrifir i ddarparu gwasanaeth post 
sy'n gweithredu'n dda trwy ailgyfeirio posty 
personau hynny i'r cyfeiriad newydd. 


Helpu i atal twyll 
: 20.4 Gallwn hefyd ddefnyddio'r hollwybodaeth a 


geir yng nghais pob person y mae eu post yn 
cael ei ailgyfeirio i drosglwyddo manylion yn 
ymwneud â statws y gwasanaeth Ailgyfeirio 
i sefydliadau eraill er mwyn helpu i atal twyll 
a/neu wyngalchu arian (gallai hyn gynnwys 
dilysu hunaniaeth at ddibenion atal twyll 

a gwyngalchu arian), ymae gennym ni, a'r 
sefydliadau eraill hynny, sydd â diddordeb 
dilys yn helpu i'w atal. 


: Helpu i osgoi post wedi ei gyfeirio’n anghywir 
: 20.5 Gallwn ddefnyddio'r hollwybodaeth a 


ddarperir yng nghais pob person y mae eu 
postyn cael ei ailgyfeirio [ac sydd yn 16 oed o 
leiaf] er mwyn hysbysu sefydliadau sydd â'u 
manylion cyswllt nad ydynt yn yr hen gyfeiriad 
bellach, ond heb ddarparu unrhyw ddarn o'r 
wybodaeth honno i'r sefydliadau eraill hynny. 
Mae o fudd dilys i ni ddefnyddio'r wybodaeth 
hon fel hyn er mwyn darparu gwasanaeth post 
sy'n gweithredu'n dda trwy atal post rhag cael 
ei anfon i gyfeiriadau anghywir; ac mae o fudd 
dilys i sefydliadau eraill yr ydym yn eu hysbysu 
bod cyswllt iddynt wedi newid eu cyfeiriad 

i beidio anfon post i gyfeiriad anghywir er 
mwyn atal gwastraffu arian ac adnoddau. 


Gwasanaeth Diweddaru Cyfeiriad 
: 20.6 Hebunrhywgostychwanegol, gallwn hefyd 


rannu'r hollwybodaeth yr ydym wedi eirhoi 

yng nghais pob person ymae eu post yn cael 

ei ailgyfeirio [ac sydd yn 16 oed neu'n hŷn], yn 
cynnwys eu cyfeiriad, eu cyfeiriad ebost a'u rhif 
ffôn, gyda busnesau sydd â'u manylion cyswllt er 


20.7 


mwyn iddynt ddiweddaru eu cofnodion achadw 
mewn cysylltiad. Mae o fudd dilys i'r sefydliadau 
hynny (a dyletswydd cyfreithiol) i gynnal 
cywirdeb a defnyddioldeb eu rhestrau cyswllt, a 
all hefyd helpu i atal twyll a lleihau gwastraff. 


Ni fyddwn yn rhannu'r wybodaeth hon os 
byddwch yn nodi ar y ffurflen, neu pan fyddwch 
yn gwneud cais am y gwasnaeth Ailgyfeirio 
dros y ffôn, nad ydych chi (neu unrhyw berson 
arally mae eu post yn cael ei ailgyfeirio) eisiau 
iniwneud hynny. Gallwch hefyd gysylltu â'r 
Gwasanaethau Cwsmeriaid unrhyw bryd i ofyn 
ini beidio â rhannu'r wybodaeth hon ac ar ôl 
hynny, nifyddwn yn gwneud hynny. 


Cynigion a gostyngiadau i symudwyr 
20.8 Cyhyd â'ch bod wedi cydsynio, gallwn hefyd 


20.9 


rannu'r wybodaeth amdanoch chi a geir yn y 
cais (ond nid gwybodaeth am unrhyw berson 
arally mae eu post yn cael ei ailgyfeirio), yn 
cynnwys eich cyfeiriad, cyfeiriad ebost a'ch 
rhif ffôn, gyda sefydliadau yn y sectorau 
manwerthu, ffordd o fyw, cyfleustodau, 
telathrebu, cyllid ac yswiriant, er mwyn 
iddynt allu anfon gostyngiadau, cynigion 

a gwybodaeth sy'n berthnasol i bobl sydd 

yn symud tŷ atoch chi. Gallwn gyfuno eich 
gwybodaeth chi gyda data arall, er enghraifft 
o'n Ffeil Cyfeiriad Côd Post, wrth ei rannu at y 
dibenion hyn. 


Mae o fudd dilys i ni ddefnyddio'r wybodaeth 
fel hyn i greu gwasanaethau i gynorthwyo 
sefydliadau sydd â budd dilys yn defnyddio 
marchnata drwy'r post i bobl sydd yn fwy 
tebygol o'i gael yn dderbyniol, gan wneud y 
cynnyrch hyn yn fwy cost-effeithiol. 


20.10 Byddwn yn sgrinio'r holl ostyngiadau, cynigion 


a'r wybodaeth hynny cyn iddynt gael eu hanfon, 
ermwyn sicrhau eu bod yn berthnasol i 
symudwyr tŷ, a byddwn hefyd yn cymryd camau 
i sicrhau mai dim ondnifer gyfyngedig o weithiau 
ymae unrhyw sefydliad yn cysylltu â chi. 


20.11 Ni fyddwn yn rhannu'r wybodaeth hon os 


byddwch yn nodi ar y cais, neu wrth wneud 
cais am y gwasanaeth Ailgyfeirio, dros y ffôn, 
nad ydych eisiau i ni wneud hynny. Gallwch 
hefyd gysylltu â'r Gwasanaethau Cwsmeriaid 
unrhyw bryd!i ofyn ini beidio â rhannu'r 
wybodaeth hon a byddwn yn cymryd camau i 
ddileu eich manylion o'r gwasanaeth hwn. 


20.12 Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth 


amdanoch chi a geir yn y cais i hysbysu 
sefydliadau eraill, ar ôl ichi symud, bod gan 
eich cyfeiriad feddiannydd newydd, er mwyn 
iddynt allu anfon cynigion a gwybodaeth sy'n 
berthnasol i symudwyr tŷ at y meddianwyr 


newydd. Ni ellir eich adnabod o'r hyn y byddwn 
yn ei rannu gyda'r sefydliadau eraill hynny. 


: Hyrwyddo gwasanaethau y Post Brenhinol 
20.13 Gallwn ddefnyddio'r hen gyfeiriad, y cyfeiriad 


newydd a'r dyddiad symud a nodwyd yn y cais: 

20.13.1 cyn y dyddiad symud, er mwyn 
cysylltu â meddianwyr presennol y 
cyfeiriad newydd, i awgrymu eu bod 
hefyd yn gwneud cais am wasanaeth 
Ailgyfeirio, er mwyn iddynt barhau i 
dderbyn post ar ôl iddynt symud; ac 


20.13.2 ar ôl y dyddiad symud, cysylltu â 
meddianwyr newydd yr hen gyfeiriad, 
heb ddefnyddio enwau, i gynnig 
gostyngiadau symud cartref, cynigion 
agwybodaeth iddynt oddi wrthym ni. 


20.14 Hoffem hefyd gadw mewn cysylltiad â chi am 


ein cynnyrch, gwasanaethau a chynigion a allai 
fod o ddiddordeb i chi, yn cynnwys ymestyn y 
tymor Ailgyfeirio. Trwy gyflwyno cais, rydych 
yn cydnabod y gallwn gysylltu â chi drwy'r 
post, ar ebost athros y ffôn iwneud hyn ond os 
nad ydych eisiau clywed oddi wrthym ni trwy 
unrhyw un o'r dulliau hyn, nodwch X yn y blwch 
(blychau) ar y ffurflen. 


: 20.15 Ym mhob un o'r achosion uchod, rydym yn cael 


budd dilys o farchnata ein gwasanaethau. 


: Dadansoddiadau 
: 20.16 Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth 


amdanoch chi a roddwyd yn y cais i greu 
dadansoddiadau symud tŷ, a allai fod o 
ddiddordeb i sefydliadau eraill. Ni fydd yn bosibl 
eich adnabod o'r hyn y byddwn yn ei rannu gyda'r 
sefydliadau eraill hynny. 


: Ailgyfeirio mewn Amgylchiadau Arbennig 
20.17 Ni fydd y manylion a geir ar ffurflen Ailgyfeirio 


mewn Amgylchiadau Arbennig yn cael eu 
defnyddio yn y ffyrdd a ddisgrifir yng nghymalau 
20.6 i 20.16. 


Cyfrinachedd 
: 20.18 Nid yw'r gwasanaeth Ailgyfeirio yn 


gyfrinachol. Gallunrhyw eitem heb ei 
dosbarthu gael ei dychwelyd at yr anfonwr yn 
cynnwys manylion y cyfeiriad newydd. 


20.19 Efallai y byddwn hefyd yn cadarnhau bodolaeth 


gwasanaeth Ailgyfeirio unrhyw drydydd parti 
yr ydym yn credu bod ganddynt hawl dilys i 
wybodaeth o'r fath. 


20.20 Mae'n ofynnolini yn ôl y gyfraith hysbysu rhai 


awdurdodau pan fydd gwasanaeth Ailgyfeirio 
wedi ei sefydlu, yn cynnwys yr Adran Gwaith a 
Phensiynau, adrannau eraill y Llywodraeth ac 
awdurdodau lleol. 


20.21 Gellir defnyddio'r manylion a geir yn y cais 


21 


21.1 


21.2 


22 
22.1 


22.2 


gennym ni hefyd a'i rhannu gyda thrydydd 
partïon pan fyddwn yn credu bod angen 
cydymffurfio â'r gyfraith neu ddiogelu ein 
hawliau ni neu hawliau, eiddo, neu ddiogelwch 
person arall. Am fwy o wybodaeth am y ffordd 
yr ydym yn defnyddio data personol, gweler 
ein Polisi Preifatrwydd yn 
www.royalmail.com/ privacy-policy 


Materion y tu hwnt i'n rheolaeth 
resymol 


Ni fyddwn yn gyfrifol i chi nac unrhyw berson 
ychwanegol os nad ydym yn gallu darparu'r 
gwasanaeth Ailgyfeirio oherwydd rhywbeth 
ytu hwnt i'n rheolaeth resymol (fel rhyfel, 
gweithredoedd o derfysgaeth, tywydd eithafol, 
daeargrynfeydd, tân, llifogydd tagfeydd traffig, 


methiant mecanyddol — yn cynnwys peiriannau, i 


offer, a cherbydau unrhyw ffordd breifat neu 
gyhoeddus yn cael eu rhwystro, neu weithredu 
diwydiannol a chanlyniadau hyn os yw'n ein 
hatalrhag darparu ein gwasanaeth arferol). 
Byddwn yn ceisio rhoi gwybod i chi yn brydlon 
am unrhyw ddigwyddiadau o'r fath. 


Os nad ydym yn gallu gwneud ein dyletswyddau 
yn llawn am fwy na 4 wythnos yn olynol 
oherwydd rhywbeth y tu hwnt i'n rheolaeth 
resymol, gallwch ddod â'r cytundeb hwn i ben 
trwy ddweud wrthym yn ysgrifenedig. Mae'n 
rhaidi'r prifymgeisydd anfon unrhyw hysbysiad 


yn unol â'r cymal 21.2 hwn, p'un ai ar eu rhan nhw 35 


neu eich rhan chi. Os byddwch yn canslo yn unol 
â'r cymal 21.2 hwn, byddwch yn cael ad-daliad 
amy gwasanaeth Ailgyfeirio ar gyfer y cyfnod 
o'r dyddiad (y byddwn yn derbyn eich hysbysiad 
canslo) hyd at ddiwedd y tymor Ailgyfeirio. 


Cyffredinol 


Ni fydd person nad yw'n rhan o'r cytundeb 
hwn yn gallu gweithredu unrhyw delerau, 
darpariaeth, hawlneu fudd yn unolag efneu 
mewn cysylltiad ag ef. 


Mae bob un o ddarpariaethau'r cytundeb hwn 
yn gweithredu ar wahân. Os yw unrhyw Lys 
neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw 
ddarpariaeth (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) 
yn annilys, yn anghyfreithlon neu na ellir eu 
gweithredu: 

22.2.1 byddy ddarpariaeth (neu ran o'r 
ddarpariaeth) honno, i'r graddau 
gofynnol, yn cael ei heithrio rhag 
ffurfio rhan o'r cytundeb hwn; a 


22.2.2 bydd gweddilly darpariaethau yn 


223 


224 


i 226 


parhau mewn grym ac effaith lawn. 


Mae pob un ohonom yn cydnabod na allwn 
drosglwyddo'r hawliau a'r dyletswyddau yn 
unol â'r cytundeb hwn heb ganiatâd y llall, ni 
ddylid oedi na dal unrhyw ganiatâd o'r fath yn 
ôl yn afresymol. Gallwch ddefnyddio person 
aralli wneud unrhyw ddyletswyddau cyhyd 
â'ch bod yn dweud wrthym yn gyntaf. Byddwch 
chi yn atebol ini am unrhyw weithred y mae'r 
person hwnnw'n ei gwneud neu'n methu ei 
gwneud. Gallwn ni ddefnyddio pobl eraill i 
gyflawni ein dyletswyddau ac ymarfer ein 
hawliau ondnifydd yn gyfrifol amdanynt. 

Er mwyn osgoi unrhyw ansicrwydd ynghylch 
beth i'w ddisgwyl gennym ni a'r hyn yr ydym yn 
ei ddisgwyl gennych chi, mae'r cytundeb hwn 
yn cynnwys y ffurflen yn unig a'r telerau a'r 
amodau hyn. Darllenwch y ffurflen a'r telerau 
hyn yn ofalus. Os nad ydych yn deall unrhyw 
bwynt, cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau 
Cwsmeriaid am fwy o wybodaeth ar: 

03457 777 888. Os ydych yn fyddar eu'n drwm 
eich clyw, rydym yn cynnig gwasanaeth 

ffôn testun 0345 600 0606. Gellir recordio, 
monitro a defnyddio galwadau at ddibenion 
hyfforddiant a chydymffurfio. Neu, 
ysgrifennwch at Royal Mail Redirection 
Centre, Trent House, Media Way, STOKE- 
ON-TRENT, ST1 5ST. Ni fydd unrhyw beth yn 
y cymal neu'r cytundeb hwn yn gweithredu i 
gyfyngu nac eithrio unrhyw atebolrwydd am 
dwyll neu gynrychiolaeth dwyllodrus. 


Caiff y cytundeb hwn ei lywodraethu yn ôl 
cyfraith y rhan honno o'r Deyrnas Unedig 
lle lleolir yr hen gyfeiriad. Bydd unrhyw 
anghydfod yn ymwneud â'r gwasanaeth 
Ailgyfeirio sydd yn deillio o neu mewn 
cysylltiad â'r cytundeb hwn neu ei ffurfio 
yn cael ei drin gan Lysoedd y rhan honno o'r 
Deyrnas Unedig lle lleolir yr hen gyfeiriad. 


Mae'r cytundeb hwn (yn cynnwys y telerau hyn 
a'r ffurflen hon) yn Saesneg yn unig. 


TORRWCH YMA 


TORRWCH YMA 


ATODIAD 1 
FFURFLEN GANSLO 


Ni ddylai busnesau ddefnyddio'r ffurflen hon. 


(Llenwch y ffurflen hon a'i dychwelyd i'r cyfeiriad isod DIM OND OS YDYCH YN DYMUNO CANSLO y cytundeb hwn). 
Canslo fy ngwasanaeth Ailgyfeirio 
At: Royal Mail Redirection Centre, Trent House, Media Way, STOKE-ON-TRENT, ST1 5ST. 


Rwyf trwy hyn yn hysbysu fy mod yn dymuno canslo fy nghontract gyda Gwasanaeth Ailgyfeirio y Post Brenhinol. 





























Cyfeirnod: 

Enw llawn y prif ymgeisydd*: Dyddiad geni*: 
Hen gyfeiriad*: 

Cyfeiriad newydd*: 

Llofnod yr ymgeisydd : Dyddiad: 


* Gwybodaeth ofynnol at ddibenion diogelwch ac mae'n rhaid iddi gyd-fynd â gwybodaeth a roddwyd ar y cais gwreiddiol. 


